

















RHYFEL-GAN 


RWSIA A THWRU, y 


y Î 


ys 


b, A LLAW-GYMHORTH 






| BRYDAIN A FFRAINC, 
a 


G 
î 


MARWOLAETH NICHOLAS. 


| « . Cenir ar y Dôn Fechan. 













pb Daw Rwssia ì'r dyryswch—gwarth ydyw; 
Md Gwrthododd bob heddwch ; 

5 Aeth Niclas fawr i'r llawr llwch—fel ei dad, 
ua . X fuan dagiad—ni fynai degwch. 


1 CrywcH, Gymry odiaeth hoff, caredig, 

“ Hyn o ganiad wyf am gynyg, i 
Ercofamryfel erchyllladdfa, ., 

A diwedd d'ryslyd Nicholas Rwssia. 


,1.. 2 'Roedd gan yr Emprwr Nicholas diroedd 
/| Ddeg mwy na rhanau'r holl frenhinoedd ; 
Ms Er hyny ei galon oedd bob adeg, a 
'. * O hyd yn chwenych mynu chwaneg. eu 


' | .. 8 Ei olwg falch a'i galon galed, 

| , A'i air yn gyfraith, gadarn weithred; A 
i... Tra bu ef byw rheolai 'r cyfan, A 
- Yn ol ei hynod ffordd ei hunan. 


4 Mae Rwssia er's cannoedd o flynyddoedd 
Fel arth yn tori i bob tiroedd ; 


“33 * 


o 


Gan ddwyn-meddiannau myrdd o ddynion, 
Er poen a galar i'r írìgolion. 


5 Er amser Pedr Fawr aeth Rwssia 
Yn uchaf Deyrnas a chadarna', 
Nes ydoedd pawb yn dechreu dychryn, 
Rhag byth, o hirbell godi i'w herbyn. 


6 Gachygodd Finland a'r Crimea, 
Georgia, a rhan o wlad Moldavia; 
Co an Besarabia hefyd, 

A lyncodd Rwssia fawr er arswyd. 


Sy /Cymdroedd Poland yn. ysglyfaeth 

a I'w afresymol gaeth-wasanaeth ; 

“Aeth â'n gwyr mawrion i Sherio 

Wlad chwerw ac oer, llawn rhew ac eira. 


8_Fe dynodd lygaid rhai o'u penau, 
Ac eraill torodd êu: tafodau ; Ss OUO 
A rhoddodd feddiant o'u holl foddîon, 


A'u dewis seigiau, i'w d'wysogion. 


9 Bu'n helpu gyru yr Hungariaid, 
Dan ddu'oer, estron iau. yr Awstriaid; 
Fflangellu merched, galed gwlwm, 
A'u gwyr tan warthrudd, i tynaf orthrwm 


10 Cyhoeddodd ryfel mawr aneiri',. 
Yn erhyn, Sultan, Emprwr 'Lwrci; 

Ac esgus crefydd, ydoedd ganddo, 
Fel gallai 'speilio, lladd; a llwyddo. ; 


11 Mileinig arfog wyr a yrodd, 

Yn dreiswyr taerion dros, ei dinaedd; 
Gwnaeth hefyd i drigolion Twrei .. 
Lettya a rhanu eu bwyd â'r rhei'ny. 


12 Pan welodd Emprwr Twrci byny, 

Cyfododd filwyr, gan ofalu,, 

Am gadw ei wlad mewn.bwriad pura, 

Rhag rhwysg anrasol Nicholas Rwssia. 
ca 


E.e ; | 














* 


14 Danfonwyd miloedd o wyr arfog, 
_ A llongau rhyfel mawrion enwog, 


“ Dychrynai ei galon yn ddigelu. 


; o 
13 Cyfododd Ffrainc; 'r un ffordd â Brydain, 


Wrth wel'd ei ddyfais, malais milain; 
I gym'ryd plaid y Tyrciaid dewrion, 
Rhag y cwerylus Nicholas creulon. 


Croesasant fôr o ddinas Varna, 
Gan gym'ryd tir yn Eupatoria. 


15 Ar yr ugeinfed o fìs Medi, 

Cawn frwydr Alma'n gynta' i'w henwi ; 
Gwyr,Ffrainc a Brydain wnaent wynebu, 
Trwy'r mŵg a'r tân i'r bryn ofnadwy. 


16 Ar ben y bryn. bu poeth ymladdfa, 
Ond Ffrainc a-Lloegr-oedd y trecha' 
Roedd cyrff y Rwssiaid yno yn lluoedd,' 
Yn cuddio tir am rai milltiroedd. 


17 Rhwng pedair mil:ar ddeg bu ymladdfa, 
Sef milwyr Ffrainc:â'r deyrnas yma ; 
Tros driugain mil o'r Rwssiaid ddaethant, 
Ar forê Sabboth yn ddiseibiant. 


18 Gwnai'r pedair mil ar ddeg eu trechu, 
Yn Inkerman, bydd cofam hynys... 
'Tros bymtheng mil o'r Rwssiaid laddwyd, 
A'r maes yn hollawl a ynnillwyd. 


19 Fe laddwyd miloedd o wyr Rwssia, 
Heblaw eu clwyfo yn Balaclava; 

Caed cyrff mewn gwaed yn amryw fanau, 
Lle bu traed meirch 'n eu dryllio 'n ddarnau. 


20 Cai'r Rwssiaid gwrddodd Omar Pasha, 
Bum cant, eu tori yn Eupatoria; 
Pan glywodd Nicholas Rwssia hyny, 





91 A'r eilfed dydd o Fawrth diwedda', 
Rhoes angêu derfyn arei yrf. 


Ar mid DW 


A 


















Sd ; 4 | ” 
| Nid oedd trwy'r byd fath greulon Emprwr, | 
Mor gaeth am rwymo fel gorthrymwr. ” 


/.,22 Marwolaeth Nicholas wnaeth lawenydd, 
/'I dylodion yr holl wledydd ; 

A thristwch i benaethiaid Rwssia, 

Rai sydd mor íilain am ryfela, 


'29. Rhieni plant sydd mewn mawr dristwch 
Ar ol eu meibion gwiwlon coeliwch ; 

Rai laddwyd yn yr erchyll frwydrau,— 

PHŵwy gollant heilltion ddigron ddagrau. 

| 24 Â chwerw yw gwaedd y gwragedd gweddwon, 

— A holltant giliau 'r glletaf galon, 

Am wyr a laddwyd yn y rhyfel,— 

Mae llu yn ochain heddyw 'n uchel. 

25 Y mae rhwng meibion Nicholas dd'ryswch,— 
Mae un am ryfel; un am heddwch ; y 

A'r ymerodraeth bron ymranu, 

Pa un yn nesaf gaiff deyrnasu. 


26 Gobeithied pawb mai 'r mab heddychol, 
Gaiff wisgo 'r goron, Emprwr gwrol; 
Mae rhyfel, erchyll ganlyniadau, 

'Yn llwyr annhreithio breniniaethau, 


_ 27 Âm weled droi cleddyfau'n sychau, 
“ Â'r gwaew-ffyn.yn hoff bladuriau, 
| brawdol gariad yn blaguro, 
Amen, mewn mwyniant, gwnawn ddymuno. 


SA 





” 


' YWAIN MEIRION. 


U ^D, Jenhins, Argraffydd, Heol y Wig, Aberystwyth. 


